અંક: ૩૦ જાન્યુઆરી ૨૦૨૫ 


દશનામ 


વર્ષઃ ૦૩ 
અંક: ૩૦ 
વિશેષાંક : ૦૪ 
૦ 
જાન્યુઆરી ૨૦૨૫ 


તંત્રી 
લલિતપુરી રામપુરી ગોસ્વામી 
મો. 9898 550 833, 
૦ 


દાથ 
(8008110(012/0)97081.૦070 


પ્રકાશન અને સંકલન 
લલિતપુરી આર. ગોસ્વામી 
જામજોધપુર / સુરત. 


ડિઝઈન 
જી-પબ્લીકેશન્સ 
સુરત. 
નિ 
પ્રત્તિ સ્થાન 


( છ વોટ્સએપ ગ્રુપ 40૫ ,) 


( ન્ન ટલગ્રામ ચેનલ 40૫.) 


/& ગુગ 
(6 & ગુગલડ્રાઇવ તત) 


(0 પ ૭3 વાવો 


સરક્યુલર 
તંત્રીલેખ... 
સહયોગ... 


* સહયોગ એટલે અન્યોને એમના કાર્યમાં 
સાથ-સહકાર આપવો. 

* ન્યાત, જાત, ધર્મ, સંપ્રદાય, પ્રાન્ત જેવા 
કોઈપણ પ્રકારના ભેદભાવ વિના સૌ તરફ 
મદદનો હાથ લંબાવવો. 

* વિશાળ પરિપ્રેક્ષ્યમાં જોઈએ તો આ સમગ્ર 
સૃષ્ટિનું પરિવર્તન કરવામાં આપણે સૌ 
યથાશક્તિ સહયોગ આપીએ, એ છે 
સહયોગની શક્તિ. 

* આપણે આ પૃથ્વી પર સૌથી વધુ બુદ્ધિશાળી 
પ્રાણી છીએ. એકમેકને સહયોગ આપવો એ 
આપણી ફરજ છે. 

* વર્તમાન સમયે જ્યારે આ સમગ્ર સૃષ્ટિનું 
પરિવર્તન થઈ રહ્યું છે ત્યારે આટલું મહાન 
કાર્ય પરસ્પર સહયોગ વિના શકય ન જ 
બને. 

* સહયોગ શબ્દમાં યોગ શબ્દ સમાયેલો છે. 
યોગ શબ્દ ઈશ્વર સાથે મન-બુદ્ધિને 
જોડવાનો ઈશારો કરે છે. 

* સહયોગ આપવાથી મદદ કયાનો 
આત્મસંતોષ અને ખુશી પ્રાપ્ત થાય છે. 

* પરસ્પર પારિવારિક ભાવના પેદા થાય છે. 

* મોટાં કાર્યો સહજતાથી પાર પડે છે. 

* અન્યોને સમય પર સહયોગ આપવાથી 
આપણને પણ સમય પર સહયોગ મળી રહે 
છે. 


- લલિતપુરી આર. ગોસ્વામી 
02 


02... 
04... 
05... 
08... 


925. 
15... 
.:3 
ર 
2%. 


20... 
22... 
23... 
26... 
ક 
28... 


દશનામ 


સરક્યુલર 
*** અનુક્રમણિકા ... 


તંત્રીલેખ... 


૨૦૨૫માં આ ફિલ્ડમાં સૌથી બેસ્ટ નોકરીની તક... 


દીકરીનું ઘડતર... 


મહાકાળીના શ્રાપ બાદ પાવાગઢમાં 
પતયકુળનું પતન થયું... 


૨૦૨૫ બોર્ડની પરીક્ષા આપતા બાળકો માટે.. 
આ કલિયુગમાં મોહ, માયા, લોભ, ઈર્ષ્યા. 
જાંબુ એક ઉત્તમ ફળ 

દશનામીઓ માટે જરૂરી દશ જાણકારી... 


વિટામિન ડી ની ઉણપ હોવાના 
કેટલાક લક્ષણો... 


સિંહણ અને બકરી... એક બોધકથા... 
હાસ્ય કણિકાઓ... 

દવાઓ વિવિધ સ્વરૂપોમાં શા માટે આવે છે? 
ચિત્ર સંદેશ... 


આભાર... 


દશનામ સરક્યુલર ઈ-મેગેઝિન પ્રાપ્તિ સ્થાન લિંક... 


03 


દશનામ સરક્યુલર : 3000-2825, 


કારકિર્દી.* 2025. 


આ ફિલ્ડમાં સૌથી બેસ્ટ નોકરીની તક... 


%1 નિષ્ણાત: કૃત્રિમ બુછિિ પ્રણાલી 
ડિઝાઇન, પ્રોગ્રામિંગ અને તાલીમ. 

ક્વોન્ટમ કમ્પ્યુટિંગ એન્જિનિયર: ક્વોન્ટમ 
એલ્ગોરિષમ્સ વિકસાવવા અને ક્વોન્ટમ 
હાર્ડવેર પર કામ કરવું. 

ડેટા ગોપનીયતા અધિકારી: ખાતરી કરવી 
કે કંપનીઓ ગોપનીયતા કાયદાઓ અને શ્રેષ્ઠ 
પછ્ુતિઓનું પાલન કરે છે. 

56 નેટવર્ક એન્જીનિયર: 56 નેટવર્ક 
ઇન્સ્ટોલ કરવું, જાળવવું અને ઓપ્ટિમાઇઝ 
કરવું. 

વર્ચ્યુઅલ રિયાલિટી ડેવલપર: વિવિધ 
ઉદ્યોગો માટે ઇમર્સિવ પર સામગ્રી અને 
એપ્લિકેશન્સ બનાવવી. 

ઓગમેન્ટેડ રિયાલિટી ડિઝાઇનર: છૂટક, 
તાલીમ અને મનોરંજન માટે / (ર 
અનુભવોની રચના. 

101 સોલ્યુશન્સ આર્કિટેક્ટ: સ્માર્ટ શહેરો 
અને ધરો માટે વ્યાપક 1૦1 સિસ્ટમ્સ 
ડિઝાઇન અને અમલીકરણ, 

જીનોમિક્સ બાયોલોજીસ્ટ: વ્યક્તિગત 
ધ્વા ઉકેલો બનાવવા માટે જીનેટિક્સમાં 
સંશોધન અને વિકાસનું સંચાલન કરવું. 
સ્વાયત્ત વાહન ઇજનેર: સ્વ-ડાઇવિંગ કાર 
માટે સોફ્ટવેર અને સિસ્ટમ્સ વિકસાવવી. 
બ્લોકચેન ડેવલપર: બ્લોકચેન 
ટેક્નોલોજીનો ઉપયોગ કરીને વિકેન્દ્રિત 
કાર્યક્રમો અને સિસ્ટમોનું નિર્માણ. 


એજ કમ્પ્યુટિંગ ટેકનિશિયન: નેટવર્કની 
ધાર પર 11 સોલ્યુશન્સનું સંચાલન, ડેટા 
સ્્રોતોની નજીક. 


પર્સનલાઇઝડ હેલ્થકેર કન્સલ્ટન્ટ: 
વ્યક્તિગત આનુવંશિક માહિતીના આધારે 
આરોગ્ય સલાહ આપવી. 


ન્યુરોમોર્ડિક હાર્ડવેર એન્જિનિયર: માનવ 
મગજના ન્યુરલ સ્ટ્રક્ચરની નકલ કરતી 
ચિપ્સની ડિઝાઇન. 


રિન્યુએબલ એનર્જી ટેકનિશિયન: સોલર 
પેનલ્સ, વિન્ડ ટર્બાઇન અને અન્ય 
રિન્યુએબલ એનર્જી સ્ત્રોતોને ઇન્સ્ટોલ કરવા 
અને જાળવવામાં નિષ્ણાત. 


પહેરવા યોગ્ય ટેક્નોલોજી ડિઝાઇનર: 
એવા ઉપકરણો બનાવવું કે જે આરોગ્ય પર 
નજર રાખે અને રીઅલ-ટાઇમ પ્રતિસાદ 
આપે. 

મર ટ્રેનર: વિસ્તૃત વાસ્તવિકતા તકનીકોનો 
ઉપયોગ કરીને તાલીમ કાર્યક્રમો વિકસાવવા 
અને સુવિધા આપવી. 

વૉઇસ ઇન્ટરેક્શન ડિઝાઇનર: વૉઇસ- 
એક્ટિવેટેડ સિસ્ટમ્સ માટે યુઝર ઇન્ટરફેસ 
અને અનુભવોની રચના. 

કોમર્શિયલ સ્પેસ પાયલટ: અવકાશ 
પ્રવાસન અને પરિવહન મિશન માટે 
વાહનોનું પાયલોટિંગ. 

સિન્થેટિક મીડિયા પ્રોડ્યુસર: મીડિયા 
અને મનોરંજન માટે &-જનરેટેડ સામગ્રીનું 
નિર્માણ. 


દશનામ સરક્યુલર : 3000-2/8425. 


સા 


કરીનું ઘડતર 


સાસુનો જમાઈ સાથેનો સંવાદ... 


લગ્નની વિધિ પૂરી થઈ ગઈ હતી. થોડા 
સમય પહેલાંનાં વરધોડિયાં હવે 
નવવિવાહિત પતિપત્ની બની ચૂક્યાં હતાં. 
કન્યાવિદાયનો વખત થવામાં હતો. વરવધૂ 
કૂળદેવતાને અને ગોત્રજને પગે લાગી ચૂક્યાં 
હતાં. વિદાયની આખરી રીતરસમના 
ભાગરૂપે બારણે કંકુનાં થાપા દેવાઈ ચૂક્યાં 
હતાં. 

અત્યાર સુધી હરખે ઉભરાતું વાતાવરણ 
એકાએક ગંભીર બની રહ્યું હતું. દીકરીની 
વિદાયની ઘડી લગભગ આવી પહોંચી હતી. 
દીકરીની વિંદાયનો પ્રસંગ આમેય આકરો 
હોય છે. 


05 


વિદાય થતી દીકરીની મા જમાઈને 
કાંઈક પૂછી રહી હતી - આ પ્રશ્ન નહીં એક 
જાતની ખાતરી લેવાનો પ્રયાસ હતો - 

સાસુમા જમાઈને પૂછી રહ્યાં હતાં - “તમે 
મારી દીકરીને બરાબર જાળવશો ને ? 

અમે એને હથેળીનો છાંયડો કરી ફૂલની 
જેમ ઉછેરી છે. પાણી માગ્યું ત્યાં દૂષ આપ્યું 
છે. એની એકેએક ખુશીનો ખયાલ રાખ્યો 
છે. અમારી દીકરી હવે તમને સોંપું છું. એને 
ખુશ તો રાખશો ને? એના સુખ અને 
ખુશીની તમે મને ખાતરી આપશો 
જમાઈરાજ?” 


દશનામ સરક્યુલર : 3006-4425 


એક ક્ષણનાય વિલંબ વગર. 

પેલા મીંઢળબંધા વરરાજાએ જવાબ 
આપ્યો - “જી બિલકુલ નહીં." 

આજુબાજુમાં આ સાંભળતાં સહુ કોઈ 
હેબતાઈ ગયાં. વરરાજાએ સાવ આવો 
જવાબ તો અપાતો હશે? 


સાસુમા પ્રશ્નાર્થ નજરે જમાઈ સામે જોઈ 
રહ્યાં હતાં. 


જવાબ આપવાનો વારો હવે જમાઈનો 
હતો. 


ધીરગંભીર અવાજે જમાઈ પોતાની 
સાસુને કહી રહ્યો હતો - 


“તમારી દીકરી, જે હવે મારી પત્ની છે, 
તેના પ્રત્યેની દરેક જવાબદારી હું અત્યંત 
કાળજીપૂર્વક અને ગંભીરતાપૂર્વક નિભાવીશ. 
મારી ફરજમાં જરાય ઉણો નહીં ઉતર. 
પણ... 


હું તમારી દીકરીને સુખી ન કરી શકું. 
સુખ તો એણે જાતે જ શોધવું પડશે. સુખી 
તો એણે પોતે થવું પડશે, એમાં કોઈ 
મદદરૂપ નહીં થઈ શકે. એણે પોતે સુખી 
રહેવાનો વિકલ્પ અને રસ્તો જાતે જ પસંદ 
કરવાનો છે. કારણ કે... 


તમારી લાગણીઓના માલિક તમે પોતે 
જ છો. તે જ રીતે તેની લાગણીઓની માલિક 
તમારી દીકરી પોતે જ છે. સુખ, ધિક્કાર, 
પ્રેમ કે ગુસ્સો... તમારી પાસે જે છે તે જ 
તમારે વહેંચવાનું છે. તમારી પાસે જે છે તે જ 
તમે વહેંચી શકો છો. જેવું તમે આપશો તેવું 
મેળવશો. તમે તમારી દીકરીને સરસ રીતે 
ઉછેરી છે એટલે સરસ મજાનાં સંસ્કાર પણ 


06. 


આપ્યા છે. 
સાસુમા ! મારા કરતાં પણ તમે તમારા 
ઉછેર પર વધારે વિશ્વાસ રાખો. 


છેવટે તો જે મૂડી તમે આપી છે તેમાંથી 
જ તમારી દીકરીએ વહેવાર કરવાનો છે. 

કોઈ પણ પરિસ્થિતીને અનુકૂળ થવું અને 
એમાંથી સુખ શોધવું એ 

વ્યક્તિના ઘડતરનો પાયો છે. અને જો 
પાયો બરાબર નખાયો હશે તો ઇમારત તો 
મજબૂત બનવાની જ છે. 

હું એમાં ખભેખભો મિલાવીને તમારી 
દીકરી સાથે ઊભો રહીશ. મારી ફરજમાં 
ક્યાંય ઉણો નહીં ઉતરું. 

એ સુખી થાય એ માટેનો બધો જ પ્રયત્ન 
પૂરી ગંભીરતાથી મારો હશે. પણ સુખી તો 
એણે પોતે જ થવાનું છે.” જમાઈનો જવાબ 
પૂરો થયો. 

મોટરનું પૈડું સીંચાઇ ગયું હતું. ગાડી 
ચાલવા માંડી. એ દેખાતી બંધ થઈ ત્યાં સુધી 
પેલી મા એને જોતી રહી. જેટલો એને 
જમાઈનાં શબ્દોમાં વિશ્વાસ હતો તેટલો જ 
એને પોતે દીકરીને આપેલા સંસ્કારમાં હતો. 
એનું આંતરમન કહી રહ્યું હતું... 

દીકરી સુખી થશે, થશે અને થશે જ. 

બરાબર એ સાથે જ એની બંને 
આંખમાંથી એકએક આંસુ ધસી આવ્યું. 
પણ... એ આંસુ ચિતા કે દુ:ખનું નહીં હરખનું 
હતું. પોતાની દીકરીને સાચું ધડતર આપ્યું, 
હતું એના વિશ્વાસમાંથી નીપજેલ હરખનું. 
દીકરીના સુખી ભવિષ્યના વિશ્વાસનું. 


દશનામ સરક્યુલર : 3006-24પ425. 


આજની દીકરીઓ એટલા માટે દુઃખી છે 
કે એની ઈચ્છા પ્રમાણે જો બધા કરે તો જ એ 
એની જાતને સુખી માને છે બાકી દુઃખી 
દુઃખી અને દુઃખી જ માને છે. 


અને આવું ક્યાંય શક્ય નથી. એની 
મમ્મીને એના પપ્પા પણ આવું સુખ નથી 
આપી શક્યા એનો ભાઈ પણ એની ભાભી 
ને આવું સુખ નથી આપી શક્યો છતાં એ 
સાસરામાં અપેક્ષા રાખે છે અને એટલે જ 
દુઃખી થાય છે. 

બાકી સુખી થવા માટે ઘણું બધું ગુમાવવું 
પડે છે પછી જ સુખ પ્રાપ્ત થતું હોય છે 
આજની પેઢીને ગુમાવવું કંઈ નથી અને 
જોઈએ છે બધું જ અને જે શક્ય નથી એટલે 


દુઃખી થાય છે. 


ઉપરોકત લેખ બહુજ સરસ અને 
સમજવા જેવો છે. 

આજકાલ મહદઅંશે ત્રણ [1 કામ કરી 
રહ્યા છે. 

1% 

01: 110019 

॥0: દીકરીની (બાપલા 

સુખ ક્યાંથી મળે તે માટે સાયો રસ્તો 
પકડાય તે મહત્વનું છે. 


છૂટાછેડા માટે પણ આ 3 ॥0 કારણભૂત 
જોવા મળતા હોય છે. 


. હકારાત્મક વલણ રાખો. 

. સ્વીકારો કે એવી ઘટનાઓ છે જેને 
તમે નિયંત્રિત કરી શકતા નથી. 

. આક્રમક થવાને બધ્લે અડગ 
બનો. ગુસ્સે, રક્ષણાત્મક અથવા 
નિષ્ક્રિય બનવાને બદલે તમારી 
લાગણીઓ, મંતવ્યો અથવા 
માન્યતાઓને ભારપૂર્વક જણાવો. 

, તમારા સમયને વધુ અસરકારક 
રીતે સંચાલિત કરવાનું શીખો. 


કગ 


ક 


ક. યોગ્ય રીતે મર્યાદા સેટ કરો અને 
એવી વિનંતીઓને ના કહો કે જે 
તમારા જીવનમાં અતિશય તણાવ 
પેદા કરે. 

. શોખ અને રુચિઓ માટે સમય 
કાઢો. 

. તણાવ ઘટાડવા માટે દારૂ, ડ્રગ્સ 
અથવા અનિવાર્ય વર્તન પર 
આધાર રાખશો નહીં. ડ્રગ્સ અને 
આલ્કોહોલ તમારા શરીરને વધુ 
તણાવ આપી શકે છે. 


07 


દશનામ સરક્યુલર : 3000-2825, 


મહાકાળીના શ્રાપ બાદ 
પાવાગઢમાં પતયકુળનું પતન થયું અને 
ક્રૂર મોહમ્મદ બેગડાનું શાસન આવ્યું... 


- રમેશપુરી યુ. ગોસ્વામી 'સારથિ' 
લાકડિયા, ભચાઉ (કચ્છ) 
ચાંપાનેર એક સમયે ખુબ સમૃઘ્ઠ શહેર હતું. આજનાં સ્થાપત્ય જોતાં 
ખ્યાલ આવે કે કેટલી સમૃછ્િ હતી. પણ રાજાને કબુધ્ઠી સુજતાં પતય કુળનું 
પતન થયું. પંદરમી સદીમાં આ ધટના ઘટિત થઈ હોવાનાં પુરાવા મળે છે. 
રાજા પર વિજય મેળવ્યા બાદ બાદશાહ વધુ છાકટો બની ગયો. ૧૪૭૨માં 
દ્વારિકા મંદિર તોડવાનો આદેશ આપ્યો, તથા પાવાગઢનું ભવ્ય મંદિર 
તોડી નાખ્યું. તે એક અતિ ધર્મા મુસ્લિમ શાસક હતો. જૂનાગઢ, પાવાગઢ 
જીતી લીધા બાદ તે કરતાની ચરમ સીમા વટાવી ગયો હતો. ગુજરાતનાં 
મુસ્લિમ શાસકોમાં સૌથી કરર શાસકમાંનો એક હતો. યુ્દમાં હારી જનારને 
ઇસ્લામ કબુલાવતો, અથવા ઝેર આપીને ફૂરતા પુર્વક મારી નાખતો. તેને 
ઝેરી બાદશાહ પણ કહેવાતો. ગુજરાતનાં છઠ્ઠા સુલતાન તરીકે તે શાસનમાં 
08 


દશનામ સરક્યુલર : 3006-24પ425. 


આવ્યો હતો. આખું નામ અબુલ ફત નાસિર મરણ ન થાય એવો ઉદ્દેશ્ય હતો. ધીમે ધીમે 
- ઉદ - દિન મહોમદ શાહ હતું. ૧૩ વર્ષની ઝેર આખા શરીરમાં ફેલાઈ ગયું. જ્યારે તે 
ઉંમરે ગાદી પર બેઠા બાદ પર વર્ષ સુધી આધેડ થયો ત્યારે તેના આખા શરીરમાં ઝેર 
ખુબ જ ફૂરતા પુર્વક રાજ કર્યું, (૧૪૫૯ - વ્યાપી ગયું હતું, પણ શરીરને આધ્ત 
૧૫૧૧). બેગડા એક ઉપાધિ હતી, જે હોવાથી તેનુ મૃત્યુ નહોતું થતું, પણ અન્ય 
પાવાગઢ અને જુનાગઢ જેવા જગ જુના ગઢ કોઇ પર પાનની પિચકારી મારે તો પણ સામે 
જીત્યા બાદ મળી હતી. વાળાનું મોત થતું. શરીર પર મચ્છર - માખી 
તેનાં દરબારમાં એક દરબારી કવિ બેસે તો એ પણ તરફડીને મરી જતાં. એટલા 
ઉધ્યરાજ નોકરી કરતો, જે નાણાંનાં બદલે સુધી કે તે સહવાસ કરતો, તો સ્ત્રીનું મોત થઈ 
બાદશાહની પ્રસસ્તી કરતો. સંસ્કૃતનો જ્ઞાતા જતું. આવું હળાહળ વિષ વ્યાપી ગયું હતું. 
હતો, પણ વિદેશી આક્ંતાઓનાં ગાણા તેના શરીરમાં. શરૂમાં તેને ખુબ ગમ્મત 
ગાતો આથી તે ખ્યાતિ ન મેળવી શક્યો. થતી, પણ ધીરે ધીરે તે કંટાળી ગયો હતો. 
બાદમાં તે કૂર થતો ગયો. આ 
વાતનો ઉલ્લેખ અન્ય એક 
વિદેશી યાત્રીનાં પુસ્તકમાં 
મળે છે. 
ઇટાલિયન લુડોવિકો ડી 
વર્થેમાં બોલોગ્રીજમાં 
લખવામાં આવ્યું છે કે તેને 
કોઈ વ્યક્તિને મારી નાખવી 
કડ હોય ત્યારે દુશ્મનનાં કપડાં 
ઉતારીને નગ્ન શરીર પર 
બાબોસા નામના પોર્ટ્ગીઝ યાત્રી પાનની પિચકારી મારતો. અડધા કલાકમાં તે 
ગુજરાતમાં આવેલ ત્યારે બેગડાનું શાસન ત્યૂક્તિ તરફડીને મૃત્યુ પામતી. પોર્ટુગીઝના 
હતું. ખુબ નવાઈ લાગી કે કોઈ આટલું કૂર અનુસાર તે મૂંછોનો ખૂબ શોખીન હતો. 
કેવી રીતે હોઈ શકે? લાંબી મૂંછોને સાફાની જેમ બાંધતો, કમર 
બાબોસાએ પુસ્તક લખ્યું - ષ બુક સુધી દાઢી હતી. 
ઓફ ડ્યુરેટ બાબોસા. વોલ્યુમ એકમાં ધીમે ધીમે નાનપણનું ઝેર આખા 
બેગડા વિશે લખવામાં આવ્યું છે એ મુજબ ફૂર્‌ીરપ્ાં ફેલાઈ ગયું હતું, જેના કારણે એ 
બેગડાને તેના પિતાએ નાનપણથી જ ઝેર ઝસુખમાં બેચેનીથી જીવતો. લોક વાયકા 
આપીને ઉછેર્યો હતો. જમવામાં ઝેરનું મુજબ આ માતાજીનો પ્રકોપ હતો. અંતે તેનું 
મિશ્રણ કરવામાં આવતું. આ રીત પહેલાં હપવવમાં તરફડી તરફડીને મૃત્યુ થયું. 
ઘણી પ્રચલિત હતી. દુશ્મનો ઝેર આપે તો વ 
તેણે અનેક મંદિરો તોડયાં, પાવાગઢ 


09 


દશનામ સરક્યુલર : 3006-2825. 


સ્થિત મહાકાળીનું મંદિર આમ તો પ્રાચીન સ્તનનો ભાગ પડયો હોવાનો ગ્રંથોમાં 
સમયથી હતું, પણ ૧૧મી સદીમાં બનેલ ભવ્ય ઉલ્લેખ મળે છે. આ સ્થળ યુગો પુરાણું છે. 
મંદિરને બેગડાએ તોડી પાડયું હતું. એ ઇતિહાસનાં દરેક ધૌરમાં પાવાગઢનો 
જગ્યાનાં ગર્ભગૃહ પર દરગાહ હતી. ૫૦૦ વર્ષ નામજોગ ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે. 
સુધી મહાકાળીનાં મંદિર પર ધ્વજા નહોતી ઇતિહાસ, સાક્ષ્યો મુજબ અત્રે ભીલોનો 
ફરકી. જેને તાજેતરમાં સુવર્ણ ધ્વજદંડ પર કબીલો વસવાટ કરતો હતો. જેનો સરદાર 
ધ્વજા ફરકાવવામાં આવી. ભવ્ય મંદિર હતો ચાંપો. જે બહુ શક્તિશાળી હતો. તેણે 
બનાવીને શકિતપીઠનો ફરીથી જીર્ણોદ્રાર પોતાના નામ પરથી ચાંપાનેર એવું નામ 
કરાવ્યો હતો. વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ આપ્યું. ભીલ સરદાર દેવી નાં ઉપાસક હતા. 
૫૦૦ વર્ષ જૂના અપમાન બાદ નવેસરથી પતય કુળનાં રાજવી અહીં રાજ કરતા, આ 
મંદિર બનાવીને માતાજીનો ભવ્ય પ્રતિષ્ઠા રાજવી પરિવારને કાળકામાં ઉપર અખૂટ 
મહોત્સવ યોજ્યો હતો. દરગાહ માટે શ્રદ્ધા, માતા પણ રાજ્યનાં લોકો તથા રાજ 
સાઈડમાં જગ્યા ફાળવી આપી 
હતી. 

આજે યુગો પુરાણું આ 
સ્થાન પોતાની ભવ્યતા સાથે 
ઉભું છે. અનેક રીતે ધાર્મિક 
મહત્વ છે. નવરાત્રી દરમિયાન 
લાખો ભક્તો દર્શને આવે છે. 
શ્રદ્ધા સ્થળોમાં આ ખૂબ 
પ્રાચીન મંદિરમાં ફરી એક 
વાર મહાકાળીનો જયઘોષ 
ગૂંજી રહ્યો છે. 

પાવાગઢનો ઈતિહાસ અતિ પ્રાયીન 


પરિવારની ભક્તિ, શ્રઘ્ઠા જોઇને ખુબ પ્રસન્ન 
થતાં. નવરાત્રી દરમિયાન માતાજી ગરબે 


કે; મમમ ફિશાના હાથમ મામી, આવતાં. "માં પાવા તે ગઢથી ઉતર્યા 
# ન મહાકાળી રે..." 


પાસેનાં જગ જુના ડુંગરની તળેટીમાં એક 
સમયનું સમૃઘ્ઠુ શહેર ચાંપાનેર નગર હતું, 


પ્રાયીન-અર્વાયીન ગરબાઓમાં 
છે માતાજીની બિરદાવલીઓ જોવા મળે છે. 
રાજા જયસિંહ એકવાર નવરાત્રી દરમિયાન 
મદિરા પાન કરીને આવેલ. માતાજી સ્વરૂપ 
બધ્લીને ગરબે રમી રહ્યાં હતાં. સોળ 
શણગાર સજીને રમતાં સાક્ષાત જગદંબાનાં 
રૂપ અલૌકિક હતાં. જાણે સુર્ય સાક્ષાત 


ટોચ પર મહાકાળીમાંનાં બેસણાં 
ભગવાન શિવનું અપમાન થતાં હવન કુંડમાં 
કૂદી પડેલાં માતા પાર્વતીને લઈને ભોળા 
નાથ લઈ જાય છે ત્યારે સતીનાં શરીરનાં 
અંગો અલગ અલગ જગ્યાઓ પર પડે છે, જે 
શક્તિપીઠોથી ઓળખાય છે. અત્રે માતાનાં 


10 


દશનામ સરક્યુલર : 3000-4825 


આવી ગયા હોય એવું ઝળહળ તેજ હતું. 
આવા સૌંદર્યથી જયસિંહ અંજાઈ ગયો. 
પાલવ પકડી લીધો. માતાએ સમજાવ્યો, 
મારો મારગ મેલી દે જયસિંહ, ન થવાની 
થાશે. પણ મદિરાથી કામાંધ બનેલ રાજાએ 
જીદ્દ ન મૂકી. આથી જગદંબાએ કોપાયમાન 
થઈને શ્રાપ આપ્યો: તારું પતન હો... ત્યાર 
બાદ કળ વળતાં ઘણું મોડું થઇ ગયું હતું. 
મહેમુદ બેગડાએ પાવાગઢ પર ચડાઇ કરીને 
ગઢ જીતી લીધો. 

આ સ્થળ યુનેસ્કો વર્લ્ડ હેસ્ટિજમાં સ્થાન 
પામેલ છે. ઉંચાઈ તળેટીથી ર૫૦૦ ફુટ છે. 
જોવાલાયક સ્થળોમાં તેલિયું તથા દુધિયું 
તળાવ આવેલું છે. લોક વાયકા મુજબ આ 
દૂધનું તળાવ હતું. આ તળાવનાં કાંઠે જૈન 
મંદિરો આવેલાં છે, જે ૧૪ ૧૫મી સદીમાં 
નિર્માણ પામેલ. માંચી પાસે પતાય રાવલનો 
મહેલ આવેલ છે, જે સ્થાપત્ય કળામાં 
બેનમુન છે. આ મહેલ આકર્ષણનું કેન્દ્ર છે. 
વર્લ્ડ હેરિટેજમાં સ્થાન અપાયું છે. અહીં 
વિશ્વામિત્ર, જેને આપણે મેનકાએ તપ 
ખંડિત કર્યુની કથાથી જાણીએ છીએ, તે 
ત્રષિની તપોભૂમિ છે. આ સ્થળ ધાબા ડુંગરી 
શિવ મંદિરથી હાલોલ - પાવાગઢ રસ્તે 
આવે છે. વિરાસત વન પણ આવેલું છે. 
ગ્રામીણ તળેટીમાં કેટલાંય બેનમૂન 
બાંધકામોનાં ભગ્ન અવશેષો મળી આવે છે. 
ધર્મક્ષેત્રમાં દર્શને આવતા દર્શનાર્થીઓ માટે 
તમામ સગવડ છે. ઉડન ખટોલાની સુંદર 
સગવડ કરવામાં આવી છે, જે માત્ર ૬ 
મિનિટમાં ડુંગર પર પહોંચાડી દે છે. ત્યાંથી 
આગળ ૩ કી. મી. જેટલો માર્ગ પગપાળા 
જવાનો છે. અમદાવાદથી ૧ર૫ કી. મી, 


11 


વડોદરાથી ૪૯ કિ.મી, દાહોદથી ૪૭ અને 
હાલોલથી માત્ર ૭ કી. મીનું અંતર છે. આ 
સ્થળ પર્મ તથા એતિહાસિક દ્રષ્ટિએ પણ 
પ્રાચીન છે. રોજ હજારોની સંખ્યામાં લોકો 
ઉમટી પડે છે. પ્રાચીન મંદિર પણ આવેલું છે. 
કુદરતી સૌંદર્યથી સજ્જ આ રમણીય સ્થળ 
પર માતાજીએ આપેલ મંત્રથી વિશ્વામિત્ર 
બ્રહ્મર્ષિનું બિરૂદ મેળવ્યું. 

આ ડુંગર પર વિશ્વામિત્ર સહિત અનેક 
સંતો, મહંતો ધોર તપસ્યા કરી ગયા. 
પરિક્રમાનું ખુબ જ મહાભ્મ્ય છે. મંદિરમાં 
સ્વયંભૂ પ્રગટ મુર્તિ છે. સાથે મહાલક્ષ્મી અને 
બહુયરાજીનાં પણ મંદિરમાં બેસણાં છે. 
ભૈરવ સ્થળ આવેલ છે. અત્રે આવેલો ત્રિવેણી 
કુંડ ખુબ પવિત્ર ગણાય છે. તળેટીથી માંચી 
અને માંચીથી મૌલિયાટુંક સુધી પર્વતીય 
વિસ્તારમાં અનેક એતિહાસિક સ્થળો 
આવેલાં છે. પ્રાચીન મંદિર, ટંકશાળા, 
નકાશીદાર દરવાજાઓ, અતિતની સાક્ષી 
પૂરતાં ખંડેરો, વિશાળ ગિરિદુર્ગ 
ભગ્નઅવશેષો આવેલાં છે. જે ઇતિહાસની 
સાક્ષી પૂરે છે. 

દેશ ભરમાંથી શ્રદ્ધાળુ આવે છે. ઘણાં 
પગપાળા સંઘ આવે છે. આ પવિત્ર સ્થળનો 
મહિમા અપરંપાર છે. 
ધર્મજ્ઞ 

કરે સેવના માત તારી દેવા 
વિષ્ણુ આદિ મહાદેવ દેવા, 
જપે શેષ પોતે દેવી ન્યારી 
મહાકષ્ટ ભાંગો ભજું માત કાળી. 
જય મહાકાળી 


દશનામ સરક્યુલર : 3000-2825, 


શિક્ષણ જગત 


ર૦રપ બોર્ડની પરીક્ષા આપતા બાળકો માટે... 
વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી વિષયમાં 
માત્ર ૪ પાઠ તૈયાર કરવાથી પાસ થઇ શકાય છે... 


ડબલ રાષ્ટ્રપતિ એવોર્ડ વિજેતા 


બલદેવપરી સર દ્વારા સચોટ માહિતી... 


ક્રમશઃ ભાગ-4 માં આજે વિજ્ઞાન અને 
ટેકનોલોજીનો ભાગ 2માં આપણે વિશેષ 
જાણકારી મેળવીશું 
આગળના વિભાગમાં પ્રકરણ વાઈઝ 
ગુણની જાણકારી મેળવી પરંતુ કયા 
પ્રકરણમાંથી અથવા ના પ્રશ્નો પુછાય અને 
કેટલા માર્કના પૂછાય તો ઉપરાંત કેટલા 
પ્રકરણ આપણે તૈયાર કરીએ તો આરામથી 


12 


- બલદેવપરી ગોસ્વામી 
કાથરોટા, જુનાગઢ 


રે વે 
પાસીંગ માર્ક લાવી શકીએ એટલે કે 
હોશિયાર વિધ્યાર્થીઓ પૂરા 80 ગુણ લાવી 
શકે અને જે મીડિયમ લેવલના બાળકો છે 
અથવા તો અભ્યાસમાં નબળા બાળકો છે તે 
વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી વિષયમાં 
સરળતાથી પાસ કેમ થઈ શકે? આ માટે 
આજે આપણે માહિતી મેળવશું. 


દશનામ સરક્યુલર : 3006-4825 


નીચે આપેલા કોષ્ટકનો બરાબર 
અભ્યાસ કરશો તો વિજ્ઞાન અને 
ટેકનોલોજીમાં કુલ 13 પ્રકરણ છે અને બોર્ડ 
દ્વારા વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી વિષયનું 
પ્રશ્નપત્રનું પરિરૂપ આપવામાં આવ્યું છે એ 
મુજબ 13 પ્રકરણમાંથી સૌથી વધુ ગુણનું 
ભારાંક એટલે કે 8 ગુણ છે તેવા પ્રકરણ. 
પ્રકરણ 5 જૈવિક ક્રિયાઓ, પ્રકરણ 9 પ્રકાશ 
અને પરાવર્તન અને વક્રીભવન અને પ્રકરણ 
11 વિધુત આઠ ગુણ છે. આ પ્રકરણો વધુ 
ગુણાંક એટલેકે 8 ગુણાંક ન ધરાવતા 
પ્રકરણો છે. 

એ ઉપરાંત આપેલ કોષ્ટક પરથી 
તમને ખ્યાલ આવશે કે જનરલ વિકલ્પ સાથે 
જ્યારે પ્રશ્નો પૂછવામાં આવે ત્યારે પ્રકરણ-૫ 
જૈવિક ક્રિયાઓ એટલે કે તે સૌથી વધુ 14 
ગુણનું પુછાય છે સજીવો કેવી રીતે પ્રજનન 
કરે તે 10 ગુણનું પૂછાય પ્રકરણ-ર એસિડ 
બેઇઝ અને ક્ષાર એ પણ દસ ગુણનું પૂછાય 
ધાતુ અને અધાતુ તત્વો એ 10 ગુણનું પુછાય 
અને આપણું પર્યાવરણ પ્રકરણ-13 જે પણ 
10 ગુણનું પૂછાય છે. જો વિધ્યાર્થીઓ આ 
પ્રકરણોને તૈયારી માટે વધુ ભાર આપે તો 
આરામથી વધુ ગુણાંકન મેળવી શકે છે 

ખાસ કરીને ડી વિભાગમાં એટલે કે 
ચાર ગુણના મોટા પ્રશ્નો કયા કયા 
પ્રકરણોમાંથી પૂછાવની સંભાવના હોય 
એવા પ્રકરણો જોઈ લઈએ, પ્રકરણ- ર 
એસિડ બેઇઝ અને ક્ષારમાંથી 2 પ્રશ્નો, 
પ્રકરણ-૪ કાર્બન અને સંયોજનોમાંથી એક 
પ્રશ્ન, પ્રકરણ-5 જૈવિક ક્રિયાઓમાંથી બે પ્રશ્ન 
પુછાય, પ્રકરણ-10 માનવ આંખની 
રંગબેરંગી દુનિયામાંથી એક પ્રશ્ન પુછાય 


13 


પ્રકરણ-12 વિધુત પ્રવાહની યુંબકીય અસરો 
માંથી એક પ્રશ્ન પુછાય અને પ્રકરણ-13 
આપણું પર્યાવરણ એમાંથી પણ એક પ્રશ્ન 
પુછાય આમ જોઈએ તો પ્રકરણ પાંચ જૈવિક 
ક્રિયાઓ એ ખૂબ જ અગત્યનો પ્રકરણ છે 
અને એની તૈયારી જો પૂર્ણ રીતે કરવામાં 
આવે તો વિધાર્થીને પાસ થવાના અડધા 
માર્ક તો આ એક પ્રકરણમાંથી જ મળી રહેશે 
આપણે આગળ એની પણ યર્યા કરવાના છે, 
અને પ્રકરણ વાઈઝ 1009 પ્રશ્ન પણ ક્રમશઃ 
અંકમાં આપવામાં આવશે હવે નીચે બીજો 
પણ એક કોષ્ટક આપેલ છે જેનો અભ્યાસ 
કરશો તો તમને ખ્યાલ આવશે કે માત્ર ચાર 
પ્રકરણો જો કરવામાં આવે તો વિધાર્થી 
આરામથી પાસ થઈ જાય તો આ કયા ચાર 
પ્રકારના છે એ નોંધી લઈએ, 
પ્રકરણ-2 એસિડ બેઇઝ અને ક્ષાર, 
પ્રકરણ-5 જૈવિક ક્રિયાઓ, 
પ્રકરણ-10 માનવ-આંખ અને રંગબેરંગી 
દુનિયા અને 
પ્રકરણ-13 આપણું પર્યાવરણ. 

જેમાંથી કુલ 29 મારકર્સનું ભારાંક 
આપવામાં આવ્યું છે અને અથવાના પ્રશ્નો 
સાથે 43 ગુણનું પૂછાય છે, એટલે આરામથી 
વિધાર્થી પાસ થઈ જાય છે આમ માત્ર ચાર 
પ્રકરણ જ વિધાર્થી કરે તો આરામથી એના 
પાસીંગ ગુણ લાવવામાં એને સરળતા રહે છે 
એટલે નબળા વિધાર્થીઓ બાકીનું કાંઈ ન 
કરે અને ચાર પ્રકણ જ કરે તો પણ એ 
પાર્સિગ માર્ક લાવી શકે જે ચાર્ટમાં નીચે 
આપેલું છે. 


દશનામ સરક્યુલર : 3000-2825. 


4ગુણના ફૂલ અથવાના ફૂલ 
કમપ્રકરણનુના મ પકરણ ગુણનુપૂછાય ગણ 
ઉડ, વેઇઝબનેકષાર, ન ક 
#-કાર્બનઅનેતેના સંયોજનો 2 ન પદ 
કજવિકડિયાઓ, ક નનન કછ 
'માનવ-આંખઅનેરગબેરંગીડુનિયા 1 4૮ 10. 
૩-વિષુતપ્રવાટનીયુંબકીવબશરો. કીં દાદ 
13-આપણુપર્યાંવરફ, 
અથવાના કૂલ 
ક જ ગણ 
પ્રકરણનુનામ 4ગુણના પકરણ ગુણનું પૂછાય 10 
2-એસિડ, બેઇઝઅનેક્ષાર નિ 0? મ 
ડ-જંવિકક્રિયાઓ 1 નન ક 
10-માનવ-આંખઅનેરંગબેરંગીદુનિયા ! 0 ફ્લ-43. 
13-આપણુપર્યાવરણ ફૂલ-2૯ 
વિભાગ મુજબ પ્રશ્નપત્રનું પરિરૂપ નીચે આપેલ કોષ્ટકમાં આપેલ છે. 
વિભાગ ઝક 
ક્મ પ્રકરણનું નામ ણણ 
દગા છ ગવા છ ગવા [ગવા 
[જક પરત્વાઓ અને સમોક્સવો] બા બા 9 | ક 
2 _બસિડ,બેઇઝ અને ફાર, - ન [-[ ૦ ૦ | 3૦ 
» _પાતુઓ અને અયાતુઓ ક - ૦2 [-[ 9 10 
4 કાર્બન અને તોના સંચોજનો ન -[-[ | ૦4 | ૦૯ 
ક [શવિડ કિયાઓ જ ૦-9 | ૦5 ૫4 
૬ બિવંનણ અને સંક્વન, જ | [બ - ૦૯ | ૦૯ 
7? સજવોડ્વીરીને પ્રજનન કરેછે? [| - ૦2 | ૦2 | - 9૬ [ 40. 
# [આનુવંશિકતા જ -[-[-[ ૦ | ૦૦ 
9 પકાશ-પસવર્તન ખને વકીભનન | ૦2 | - ૦ર | 98 | ૦8] 
9 માનવ-ખંખ ખને સ્ગબેસ્ગીદનિયા | 08 ૦1 | - ૦1 95 [ ૦ 
ક વિધુત, ૦૩ ૦2 બા - | ૦૭ 10 
કર ભિધુતપ્રવાડનો યુબકીય અસરો [ - ૦2 | - બા 95 [ ૦૯ 
કક આપણું પ્યાવરમા જ ૦2 [| - બા ૦૯ | 10 
પ્રશ્નો: ૩] 24 9/23 ૯/૩ [ 5/ક 90 | 309 
ગુણ: 24 8 | 18 | 20 80 


દશનામ સરક્યુલર : 3000-4425 


કલિયુગના 


ભાવો... 


આ કલિયુગમાં મોહ, માયા, લોભ, ઈપષ્ય,, 


એવા બધા ખરાબ ભાવો વિશે સમજો... 


કેન્ડી ખાતા વખતે એક હથેળી કેન્ડીની 
નીચે રાખો છો ને, એને કહેવાય "મોહ" 
એ કેન્ડી પુરી થઈ જાય તો પણ એની 
સળી ચાટતા રહો છો ને, એને કહેવાય 
"લોભ" 

અને સળી ફેંક્યા બાદ સમેવાળાની કેન્ડી 
જોઈને વિચાર આવે કે આની કેમ હજી 
પુરી ના થઈ, એને કહેવાય "ઈષ્યાં” 
કેન્ડી ખાતા ખાતા કેન્ડી પીગળીને નીચે 
પડી જાય અને ખાલી સળી હાથમાં રૅય 
ત્યારે મનમાં જે ભાવ આવે, એને કહેવાય 
“ક્રોધ” 

ઊંધ પુરી થયા પછી પણ પથારીમાં 3 
કલાક આળોટતા રહેવું, એને કહેવાય 
"આળસ" 

રેસ્ટોરન્ટમાં જમી લીધા પછી પણ મોઢું 
ભરીને મુખવાસ લઈએ છીએ, એને 
કહેવાય “તુચ્છતા" 

જે તાળું મારી ચાવી કાઢી લીધા પછી 
પણ તાળાને ખેંચતા રેવું, એને ક્હેવાય 
મકન 


15 


પાણીપુરીવાળા ને ત્યાં 5 પુરી ખાઈને 
બીજી 5 કોરી પુરી ખાઈ લ્યો છો ને, એને 
કહેવાય "શોષણ" 

ફૂટી આખરી બુંદ સુધી પુરી થઈ ગયા 
પછી પણ એની સ્ટ્રોમાંથી હવા ખેંચે 
રાખો છો ને, એને કહેવાય "ભ્રમ" 

દ્રાક્ષ લૈવા જાવ ત્યારે ભાવ પૂછવામાં જ 
5-7 દ્રાક્ષ ખાઈ જાવ છો ને ઉપરથી 
મોંઘી છે કહીને નીકળી જાવ છો ને, એન 
કહેવાય "અક્ષમ્ય અપરાધ" 

પંગતમાં બેસીને જમતી વખતે, રબડી કે 
રસ વાળાને આવતા જોઈ ફટાફટ 
તમારો વાટકો ખાલી કરો છો ને, એને 
કહેવાય “છલ” 

આ ઉપરની આખી વાત વાંચીને જે 
જોયેલી, જાણેલી, જાતે અનુભવેલી લાગે 
છતાં પણ હસવું આવે છે ને, એને 
કહેવાય આત્મશાંતિ...? 


દશનામ સરક્યુલર : 3000-:4પ25 


જાબુ એક ઉત્તમ ફળ... 


દરેક ધરની પાણીની ટાંકીમાં જાંબુનાં 
લાકડાનો એક ટુકડો અવશ્ય રાખવો, તેનો 
એક પણ રૂપિયો ખર્ચ થતો નથી અને માત્ર 
ફાયદો થાય છે. તમારે ફક્ત જાંબુનું લાકડું 
ધરે લાવવાનું છે, તેને સારી રીતે સાફ કરીને 
પાણીની ટાંકીમાં નાખવાનું છે. આ પછી 
તમારે પાણીની ટાંકીને ફરીથી સાફ કરવાની 
જરૂર નહીં પડે. 

શું તમે જાણો છો કે જાંબુનું લાકડું 
હોડીના તળિયે શામાટે નાખવામાં આવે છે, 
જ્યારે તે ખૂબ જ નબળું હોય છે..? 

ભારતની વિવિધ નદીઓમાં, બોટના 
તળિયે જાંબુનું લાકડું લગાડવામાં આવે 
છે.સવાલ એ છે કે જાંબુ જે પેટના દર્દીઓ 
માટે ઘરગથ્થુ આયુર્વેદિક ઔષધ છે, જેનું 
લાકડું જંતુમુક્ત અને મજબૂત દાંત બનાવે 
છે, એ જ જાંબુનું લાકડું હોડીની નીચેની 
સપાટી પર કેમ લગાવવામાં આવે છે. ? 

હકીકતમાં, બહુ ઓછા લોકો જાણે છે કે 
જાંબુનું લાકડું એક ચમત્કારિક લાકડું છે. તે 
પાણીની નીચે સડી જવાથી નુકસાન થતું 
નથી. બલ્કે તેમાં ચમત્કારિક ગુણ છે. જો 
તેને પાણીમાં બોળવામાં આવે તો તે પાણીને 
શુદ્ધ કરે છે અને પાણીમાં કચરો જમા થતો 
અટકાવે છે. કેટલું આશ્ચર્યજનક છે કે 
આપણા પૂર્વજો જેમને આપણે અભણ 
માનીએ છીએ તેઓએ નદીઓને સ્વચ્છ 
રાખવા અને હોડીને મજબૂત રાખવા માટે 
આટલો અસરકારક અને સરળ ઉપાય શોધી 
કાઢ્યો હતો. 


16 


વાવની તળેટીમાં 700 વર્ષ પછી પણ 
જાંબુનું લાકડું બગડ્યું નથી. 

જાંબુના વૃક્ષના લાકડાના ચમત્કારિક 
પરિણામોના પુરાવા તાજેતરમાં મળી 
આવ્યા છે. જ્યારે દેશની રાજધાની 
દિલ્હીમાં સ્થિત નિઝામુદ્દીન ના પગથિયાંની 
સફાઈ કરવામાં આવી ત્યારે તેની તળેટીમાં 
જાંબુ ના લાકડાનું માળખું મળી આવ્યું. 
ભારતના પુરાતત્વ વિભાગના વડા શ્રી 
કે.એન. શ્રીવાસ્તવે જણાવ્યું હતું કે આખી 
વાવ જાંબુ વૃક્ષના લાકડાના માળખાની ટોચ 
પર બનાવવામાં આવી હતી. કદાચ એટલે 
જ આ પગથિયાંનું પાણી 700 વર્ષ પછી પણ 
મીઠુ છે અને કોઈ પણ પ્રકારના કચરો અને 
ગંદકીના કારણે વાવના પાણીના સ્ત્રોત બંષ 
થયા નથી. જ્યારે 700 વર્ષથી કોઈએ તેની 
સફાઈ કરી ન હતી. 

તમારા ઘરમાં જાંબુ વૃક્ષના લાકડાનો 
ઉપયોગ. 

જો તમે તમારા ટેરેસ પરની પાણીની 
ટાંકીમાં જાંબુનું લાકડું નાખશો તો તમારું 
પાણી ક્યારેય જામશે નહીં. 700 વર્ષ સુધી 
પાણી શુદ્ધ થતું રહેશે. તમારા પાણીમાં 
વધારાના મિનરલ્સ મળી આવશે અને તેનું 
125 બેલેન્સ રહેશે. એટલે કે જાંબુ આપણા 
લોહીને સાફ કરવાની સાથે નદીના પાણીને 
પણ સાફ કરે છે અને “પ્રકૃતિને સ્વચ્છ* રાખે 
છે. 


દશનામ સરક્યુલર : 3000-2825. 


દશનામ 
ક્વિઝ-૪ 
પૈ 


| 
ક - 


* ગોવર્ધન મઠ ભારતમાં કયાં આવેલ 
છે? 
(એ) પશ્ચિમ ભારતમાં દ્વારકા (બી) 
પૂર્વ ભારતમાં જગન્નાથ પાસે (સી) 
દક્ષિણ ભારતમાં રામેશ્વર પાસે 


* શારદા મઠ ભારતમાં કઈ દિશામાં 
આવેલ છે ? 
(એ) પશ્ચિમ દિશા (બી) ઉત્તર દિશા 
(સી) પૂર્વ દિશા 


* શારદા મઠ ના આચાર્ય કોણ છે ? 
(એ) આચાર્ય શ્રી બટુકાચાર્યજી (બી) 
આચાર્ય શ્રી સુરેશ્વરીચાર્યજી (સી) 
આચાર્ય શ્રી પદમાચાર્યજી 


* સુર્ય, ચંદ્ર, દત્ત અને ભૈરવ એ 
દશનામ ગોસ્વામીના કોના નામ છે? 
(એ) મઠના (બી) ઘુણીના (સી) 
પ્રકાશભાલાના 


* દશનામ ગોસ્વામીની ધુણી કેટલી ? 
(એ) ૨ (બી) ૪ (સી) ૮ 


7 


[_દશનામીઓ માટે 
જરૂરી દશ જાણકારી... 


શારદા મઠ ભારતમાં કયાં આવેલ 
છે? 

(એ) પશ્ચિમ ભારતમાં દ્વારકા (બી) 
પૂર્વ ભારતમાં જગન્નાથ પાસે (સી) 
દક્ષિણ ભારતમાં રામેશ્વર પાસે 


ગોપાલ, અજયમેઘ, દત્ત, ભૈરવ- 
પ્રકાશ દશનામ ગોસ્વામીના કોના 
નામ છે? 

(એ) પ્રકાશભાલાના (બી) ધુણીના 
(સી) મઠના 


આ પ્રકાશભાલા અને ઘુણી બન્નેમાં 
નામ છે? 
(એ) ભૈરવ (બી) ચંદ્ર (સી) ગોપાલ 


આ પ્રકાશભાલા અને ધુણી બન્નેમાં 
નામ આવે છે? 
(એ) ગોપાલ (બી) ચંદ્ર (સી) દત્ત 


દશનામ ગોસ્વામીના અખાડા કેટલા 
છે? 
(એ) ૮ (બી) ૪ (સી) પર 


દશનામ સરક્યુલર : 3000-4425 


સ્વાસ્થ્ય 


જાળવણી 


કને 


નન 


તક 


ક 
“૦ 


વિટામિન ડી ના ઉણપ હોવાના 


કેટલાક લક્ષણો. ડિ 


વિટામિન ડી એ ચરબીમાં દ્રાવ્ય છે અને 
ખુબજ મહત્વનું વિટામિન છે, જે શરીરમાં 
હાડકાના વિકાસ માટે તેમજ આપણી 
રોગપ્રતિકારક શક્તિ જાળવવા માટે અત્યંત 
જરૂરી છે. આપણે દિવસ 
દરમિયાન જે ખોરાક લઈએ 
છીએ તેમાંથી મળતા 
વધારાના _કેલ્શ્યિમને 
વિટામિન ડી લોહીના પ્રવાહ 
માં વહેંચી નાખવાનું પણ 
કામ કરે છે. 


અપૂરતા વિટામિન ડી ને 
લીધે નાનાં બાળકોમાં 
સુક્તાન (હાડકા પોચાં અને *. 
વિકૃત થવા) તેમજ પુખ્ત 
વયમાં ઓસ્ટીયો- 
પોરોસિસના વિકાસ માં 


ડૉ નંદિની એસ. ગોસાઈ જે 
જામનગર છ 


પરિણમે છે. વિટામિન ડીની ઉણપથી 
હદયની વિકૃતિઓ, સંધિવા, હાયપરટેન્શન, 
ડાયાબિટીસ અને કેન્સર જેવી અનેક 
સ્વાસ્થ્ય સબંધી સમસ્યાઓ ઊભી થાય છે. 


વિટામિન ડી ની ઉણપ 
પારખવા માટે રક્ત પરીક્ષણ 
એ સૌથી વિશ્વશનીય માર્ગ 
છે તેમજ રક્તમાં વિટામિન 
ડી નું સ્તર માપવા માટેનો 
એ સૌથી અસરકારક રીત 
છે. 


વિટામિનડી ના સ્ત્રોત: 


દરરોજ વહેલી સવારે 
સૂર્યપ્રકાશના કોમળ કિરણો 
શરીરના સંપર્કમાં આવવાથી 
વિટામિન ડી મળે છે તેમજ 


દશનામ સરક્યુલર : 3006-2825. 


દૂધ, કૉડ ના યકૃત થી મળતા તેલમાંથી, 
માંસ, માછલી, ફોર્ટિફાઇડ ડેરી અને ફૂડ 
પ્રોડક્ટ્સનો સમાવેશ થાય છે. 


વિટામિન ડી ની ઉણપનાં લક્ષણોઃ 


ફલૂ તાવ: બાળકોમાં વિટામિન ડી 
ની અછત વિવિષ શ્વસનમાર્ગ સબંધી 
રોગો અને ચેપ માટે જવાબદાર 
છે.અભ્યાસ પરથી જાણવા મળ્યું છે કે 
વિટામિન ડી બાળકોમાં શ્વસન ચેપ 
હુમલાઓ સામે રક્ષણ આપે છે. 


સારવાર લાભદાયક પુરવાર થઇ છે. 


દમનો રોગ: શરીરમાં વિટામિન 
ડી ની ઉણપથી અસ્થમા સાથે 
સંકળાયેલી બીમારી તથા અસ્થમાથી 
થતા હુમલાઓમાં માં પણ વધારો 
જોવા મળેલ છે. 

ડિપ્રેશન અને માનસિક બીમારી: દાંતના રોગો: વિટામિન ડી ની ઉણપને 
ડિપ્રેશન અને બીજી અન્ય માનસિક લીધે મો માં અસંખ્ય હાનિકારક બેક્ટરિયાનું 
વિકૃતિઓનું મૂળ કારણ વિટામિન ડી ની નિર્માણ થવું, પેઢામાં દુખાવો થવો, લોડી 
ઉણપ સાથે જોડાયેલું છે. નવા જન્મેલા નીકળવું અને દાંતનું પડી જવું જેવી ધણી 
બાળકોના માનસિક વિકાસ માટે અને અન્ય મૉં ને લગતી મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો 
માનસિક બીમારીઓના જોખમને ધટાડવા પડે છે. એકદેરે વિટામિન ડી મૌખિક 
માટે ગર્ભાવસ્થાના સમયગાળા દરમિયાન સ્વાસ્થ્ય જાળવવા માટે અસરકારક છે. 
માતાઓએ તેમના શરીરમાં વિટામિનડીનું ઝુ, સૂર. પ્રોસ્ટેટ કેન્સર, સ્તન કેન્સર, મોટા 
પ્રમાણ જાળવવું અત્યંત જરૂરી છે. ખાંતરડાનું કેન્સર જેવા વિવિધ પ્રકારના 

રક્તવાહિની સબંધી: વિટામિન ડી ની કેન્સર વિટામિન ડી ની ઉણપથી થાય 
ઉણપથી પીડાતા લોકોમાં રક્તવાહિની છે.ખાસ કરીને એસ્ટ્રોજન પ્રત્યે સંવેદનશીલ 
સબંધી બીમારીનું પ્રમાણ વધારે જોવા મળે સ્તન કેન્સરને નિર્યત્રણ કરવા માટે વિટામિન 
છે. જે દર્દીઓ હદયને લગતી અસ્વસ્થતાથી ડીનું પૂરતું પ્રમાણ અત્યંત આવશ્યક છે. 
પીળાતા હોય તેઓને વિટામિન ડી ની 


19 


દશનામ સરક્યુલર : 3000-2425 


જંગલમા એક સિંહણ પોતાના બચ્યા ને 
એકલા મુકી શિકાર માટે ખુબ દુર નિકળી 
ગઈ. બહુ વાર લાગવા છતા એ પરત ન 
આવતા એના બચ્યા ભુખના માર્યા તડપવા 
માડયા. એમની આ હાલત જોઈ ને એક 
બકરી ને દયા આવી થયુ લાવ એક ઉપકાર 
કરી આ બચ્ચાઓનુ જીવન બચાવી લવ એ 
ભાવનાથી એણે આ બચ્ચાઓને દુધ 
પીવડાવી નવજીવન આપ્યું. 

આ બચ્યા બકરી 
સાથે રમવા લાગ્યા. 
૬ુરથી આવતી સિહણે 
આ દસ્ય જોઈ ગુસ્સે 
ભરાઈને બકરી પર 
હુમલો કરવાની 
તૈયારીમાં હતી ત્યા 
બચ્યાઓએ હકીકતથી 


વાકેફ કરીને એના ઉપકારથી વાકેફ કરતા 
સિહણ ખુબ ખુશ થઇ અને બકરીને અભય 
વયન આપી જણાવ્યું કે હવેથી જંગલમાં 
બૈખોફ ફરી શકે છે. હુ તારો ઉપકાર કયારેય 
નહી ભુલુ. 
હવે બકરી જંગલમા નિર્ભયતાથી ફરવા 
લાગી. કયારેક તો એ સિંહણની પીઠ પર 
ચડીને ઝાડના પાંદડા તોડીને ખાતી. આ 
ચિત્ર આકાશમા ઉડતી એક ચિલે જોયુ તે 
ખૂશ થઇ અને હકિકત 
જાણવા બકરી પાસે 
આવી અને આ 
ચમત્કાર કઈ રીતે થયો 
તેની જાણકારી મેળવી 
અને ઉપકારનુ મહત્વ 
સમજાવ્યું. 
ચીલે આ વાત 


દશનામ સરક્યુલર : 3000-4425 


જાણ્યા પછી એને પણ કોક લાચાર પર 
ઉપકાર કરવાનુ વિચાર્યું. એવામાં એણે 
કીચડમા ફસાયલા અને બહાર નિકળવા 
તળપતા ઉંદરના બચ્ચાને જોયા દયા વશ એ 
ત્યા ગઈ અને વારા ફરતી તેણે આ 
બચ્ચાઓને બહાર કાઢી સુરક્ષિત સ્થળે 
મુકયા. આ બચ્યા ભિજાયલા હોવાથી અને 
શરદીના કારણે થરથર ધઘુજતા હોવાથી 
ચીલને ધયા આવી અને એણે એ તમામ 
બચ્ચાઓને પોતાની પાખ નીચે લઈને હુફ 
આપી. 

ઘણા સમય બાદ બચ્યા તંદુરસ્ત થઇ 
જતા ચીલે ઊડવાની કોશિષ કરતા તે 


ઊડીના શકી એણે જોયુ તો ઊંદરના 
બચ્ચાએ એની તમામ પાખો કતરી નાખી 
હતી. લાચાર ચીલ બકરી પાસે ગઈ અને 
ધટના કહી સભળાવી કે તે પણ ઉપકાર કર્યો 
અને મેં પણ કર્યો તેમ છતા ફળ વિપરીત 
કેમ? 

બકરી ખુબ હસી અને ગંભીરતાથી 
બોલી કે, ઉપકાર સિંહ જેવા સુરવીરો પર 
કરાય ઉંદર જેવા કાયરો પર ન કરાય. ઉંદર 
કયારેય કરેલ ઉપકારનુ સ્મરણ નહી કરે અને 
સિંહ કદી ઉપકાર ભુલે નહી. ગાંડી દાન જેમ 
પાત્ર જોઈને થાય તેમ ઉપકાર પણ 
ખાનદાની જોય ને થાય. 


બ્રહ્માજીની રચનામાં કોઈ સંપૂર્ણ નથી. 
અહીંના દરેક માણસમાં ચોક્કસપણે 
કંઈકને કંઈક અભાવ છે. દરેકની 
વિચારસરણી, દરેકના વિચારો, 
દરેકના ઉદ્દેશ્ય, દરેકની કામ કરવાની 
રીત અલગ-અલગ હોય છે. જો આખી 
ઇુનિયા સરખી હોત તો બે જ 
પરિણામ હોત, કાં તો સંસાર સ્વર્ગ 
હોય કે નર્ક, વિવિષતા જ આ દુનિયાને 
સુંદર બનાવે છે. 


આપણે આપણી જાતને ગમે તેટલું જૂઠું 
બોલીએ, જો કોઈ બીજું કરે તો 
આપણે તેને સહન કરી શકતા નથી. 
આપણે બીજા પર ગમે તેટલો ગુસ્સો 
કરીએ, પણ જ્યારે કોઈ આપણા પર 
ગુસ્સે થાય છે ત્યારે આપણને ઘણું 
ખરાબ લાગે છે. જ્યારે આપણે 


આપણી જાત પ્રત્યે કડક અને બીજા 
પ્રત્યે સરળ બનવું જોઈએ. 


જ્ઞાની માણસ આવા પ્રયત્નોથી મુક્ત 
હોય છે. તે કોઈની ઉપર પોતાનું 
વર્ચસ્વ સ્થાપિત કરવાનો પ્રયાસ કરતો 
નથી, કે તે કોઈની સાથે અથડામણ 
કરતો નથી. લોકોને જેમ છે તેમ 
સ્વીકારવું એ સૌથી મોટી શાણપણ 
છે. 


બુદ્્ કહે છે કે પોતે સત્યનું પાલન કરવું. 
એ ધર્મ છે પરંતુ બીજાને સત્યનું 
અનુસરણ કરવા દબાણ કરવું એ 
હિંસા છે. આપણે આપણા પોતાના 
જીવનમાં બીજામાં જે ફેરફારો જોવા 
માંગીએ છીએ તે લાવવાનો પ્રયાસ 
કરતા રહો. 


મ 


હાસ્ય 
કણિકાઓ 


* આજે ફરી પાર્કિંગ માંથી ગાડી વૂછવાનો 
ગાભો ચોરાઈ ગયો, આનો અર્થ એજ કે, 
કાંતો આપણો દેશ ભયંકર મંદીમાંથી 
પસાર થઈ રહ્યો છે અથવા તો.. 
જેનો હતો એની નજરે ચડ્યો હશે તો 
પાછો લઈ ગયો હશે. 


* સા કરતા કરતા વાઈફ કહે તમને 
આરતી તો યાદ છે ને..?? 


હસબેંડ : હાં, પેલી પતલી, 


માંજરી આંખો વારી, નમણી અને સાડી 
પહેરે છે, તેજ ને..?? 


પછી તો આરતી નહી.. સીધા... ચોટીલે 
ડાકલા વાગ્યા... 


* ધરે બેઠો હતોને બહાર જોરજોરથી કોઈ 
બોલતું હતું કે “કક્ત 101/-₹ મા આખી 
જિદગી બેસી ને ખાઓ" 


તરત જ દોડીને બહાર આવીને જોયું. 
મારો હાળો પાટલાં વહેંચતો હતો. 


ફ્રિઝીકસના શિક્ષક: સુઈ ગયો? 


વિદ્યાર્થી: ના સાહેબ, ગુરુત્વાકર્ષણના 
લીધે માથું નીચે જતું રહે છે. 


22 


દર્શનપુરી ડી. ગોસ્વામી 
સુરત 


9 
* એવું કહેવાય છે કે. 


કોઈ ધ્વિસ કોઈની પરિસ્થિતિ પર હસો 


નહિ... 
એના જેવી પરિસ્થિતિ ભવિષ્યમાં તમારા 
જીવનમાં પણ આવશે. 


એટલે હું હંમેશા અંબાણીની પરિસ્થિતિ 
પર હસતી રહું છું. 


દરેક સ્ત્રી પોતાના બાળકને કાનુડો 
બનાવી ને ખુશ થાય છે. 

પણ, જો પતિમાં જરાક પણ કાનુડો 
દેખાય તો આખું ઘર માથે લે છે. 


પિતા- દીકરા, 5 પછી શું આવે છે? 
પુત્ર - 6 અને 7 પપ્પા! 

ફાધર- મારો દીકરો સારો 

6, 7 પછી બુદ્ધિશાળી છે! 

પુત્ર- 8, 9, 10 

પિતા - અને તે પછી? 

પુત્ર- અને પછી 

ગુલામ, બેગમ અને કિંગ! 


હેલ્થ 
ટીપ્સ 


દશનામ સરક્યુલર : 3000-2825, 


ડૉ. સાગરગીરી આર. ગોસાઈ 
જામનગર ણ 


દવાઓ વિવિધ સ્વરૂપોમાં 


શા માટે આવે છે? 


ઘધ્વાઓ મૂળભૂત રીતે તેમના લક્ષ્ય અંગ અને ઇચ્છિત ક્રિયાના મોડને 
આધારે આપવામાં આવે છે, તેથી જો કોઈને પેટ માટે ધ્વા જોઈતી હોય, 
તો તે ટેબ્લેટ આપવાનો અર્થ છે જે પછી સીધા પેટમાં જઈને કાર્ય કરી 
શકે છે. આ કામ કરે છે જો તમારી પાસે ઇચ્છિત અંગ જેવા કે પેટ, 
આંતરડા (ખાસ કરીને મોટા આંતરડા ગુદા સપોઝિટરીઝ દ્વારા), મોં 
(મૌખિક રીતે ઉકેલી શકાય તેવી ગોળીઓ દ્વારા), ત્વયા (મલમ, લોશન 
વગેરે દ્વારા) સુધી સીધો પ્રવેશ હોય તો આ કાર્ય કરે છે. 

સમસ્યા ત્યારે થાય છે જ્યારે તમને એવી ધ્વાઓની જરૂર હોય કે જે 
અંગો પર કાર્ય કરે છે, જેમ કે હૃદય, મગજ, નાના આંતરડા, સ્વાદુપિંડ, 
રક્ત વગેરેની તમે સીધી એક્સેસ મેળવી શકતા નથી. આ માટે અમે 
વહીવટના વિવિધ માર્ગો અને કેપ્સ્યુલ્લ જેવા વિશિષ્ઠ ફોર્મ્યુલૈશનનો 


23 


દશનામ સરક્યુલર : 3006-24પ425. 


ઉપયોગ કરીએ છીએ (જે 
વિધટન થતા નથી. 
ગેસ્ટ્રિક એસિડ્સ અને 


અને સહાયક પદાર્થોનું મિશ્રણ 
હોય છે, સામાન્ય રીતે 
પાવડર સ્વરૂપમાં, 


સીધા નાના પાવડરમાંથી ઘન 
આંતરડામાં જઈ શકે ડોઝમાં ધ્બાવવામાં 
છે જ્યાં તેઓ આવે છે અથવા 
ઓગળી શકે છે કોમ્પેક્ટ કરવામાં 
અને તેમની ક્રિયાઓ આવે છે), કેપ્સ્યુલ્સ 
શરૂ કરી શકે છે), (જ્યાં દવાને જેલની 
બકલ અથવા ત્વચીય જેમ આવરી લેવામાં 
પેચ (જ્યાં તમે તાત્કાલિક આવે છે જે તેને અવરોધો 


ઇચ્છતા નથી ક્રિયા પરંતુ પસાર કરવા દે છે. પેટના 
લાંબા સમય સુધી ચાલતી ક્રિયા) એસિડની જેમ અને ગુદા 
વગેરે. સપોઝિટરીઝ તરીકે ઉપયોગ થાય છે, 
ક્રિયાના માર્ગ અનુસાર: ઘ્વાઓનું પ્રવાહી સ્વરૂપ પણ કેપ્સ્યુલ તરીકે 


સિ આપી શકાય છે), ચાસણી (બહુ તફાવત 
1. જો અમને તાત્કાલિક પગલાંની જરૂર ,થી પરંતુ કેટલાક ધ્વાઓ પ્રવાહી 


હોય તો અમે સબલિગ્યુઅલ ટેબ્લેટ્સનો સ્ત્રૂપમાં વધુ સક્રિય હોય છે, અને 
ઉપયોગ કરીએ છીએ, જે હાર્ટ એટેક જેવા કેટલીકવાર જ બાળકોના કિસ્સામાં વધુ 
કટોકટીના કેસોમાં લગભગ તાત્કાલિક ઝ[રામદાયક હોય છે) 
કાર્યવાહી પૂરી પાડે છે, જ્યાં તાત્કાલિક મંગોચિતઃ રી ષી 
સહત માટે નાઇટ્રોગ્લિસરીન આપવામાં જિ ળો દયાથી, લીગે 
આવેછે આડઅસરોનું જોખમ ઓછું થાય છે. જો કે, 
2. જો કોઈ કટોકટી ન હોય તો મૌખિક ,ત્ચામાં બળતરા થઈ શકે છે, અને કેટલાક 
માર્ગ એ સૌથી વધુ પસંદગીનો માર્ગ છે, તે સ્ત્રૂપો જેમ કે કરીમ અથવા લોશન માટે, 
સૌથી આરામદાયક છે અને તેની કિંમત ડોઝને નિયંત્રિત કરવું મુશ્કેલ છે કારણ કે તે 
સૌથી ઓછી છે પરંતુ તેના અન્ય ગેરફાયદા હોશન/ ક્રીમ લાગુ કરનાર વ્યક્તિ પર 
છે જેમ કે હોજરીનો શ્વૈષ્ખકળામાં બળતરા, આધારિત છે. 
આગમનની શરૂઆતમાં વિલંબ અને અન્ય ર રુ 
અનિચ્છનીય મેટાબોલિક પ્રતિક્રિયાઓ જેમ “-ઇન્હેલેશન: શ્રાસમાં લેવામાં આવતી 
કેઘ્વા પર કાર્યવાહી કરવામાં આવી રહી છે. ધ્વાઓ ઝડપથી શોષી શકાય છે અને 
આંતરડાના ઉત્સેચકો દ્વારા. વિવિષ ના કેજ ક 
સ્વરો છે ટેલવેટ્સ' (તેમાં સક્ષિ પદાથો ઉપકરણો સાથે યોગ્ય તકનીક જરૂરી છે. 
24 


દશનામ સરક્યુલર 


ત 


કેટલીક ધ્વાઓમાં અપ્રિય સ્વાદ હોઈ શકે 
છે અથવા મોંમાં બળતરા થઈ શકે છે. 
ધૂપ્રપાન દ્વારા શ્વાસમાં લેવું અથવા ઇન્ડેલર 
દ્વારા પદાર્થને શ્વાસમાં લેવાથી મગજ સુધી 
ધ્વાઓ પહોંચાડવાની સૌથી ઝડપી રીત છે, 
કારણ કે પદાર્થ પ્રણાલીગત પરિભ્રમણમાં 
ભળ્યા વિના મગજમાં સીધો પ્રવાસ કરે છે 
અને તેની અસરો વધુ શક્તિશાળી હોય છે. 
દા.ત. સિગારેટ પીવી 


5. ઈન્જેક્શન: ઈન્જેક્શન 
શબ્દમાં ઈન્ટ્રાવેનસ (11/) , 
ઈન્ટ્રામસ્ક્યુલર (11/) અને 
સબક્યુટેનીસસ (5 ૦) 
વહીવટનો સમાવેશ થાય છે. 
10/ માટે 15-30 સેકન્ડમાં, 001 
માટે 10-20 મિનિટ અને ૭૦ 
માટે 15-30 મિનિટમાં 


ક્રિયાની શરૂખાત સાથે 
ઇન્જેક્શન ઝડપથી કાર્ય કરે # 
છે. તેમની પાસે અનિવાર્યપણે જ 


100% જૈવઉપલબ્ધતા પણ 


25 


[તા(૩00૫50૫૩૮ 5900૫80કબાડ 


3000-28મણ્ક 


છે, જેનો અર્થ થાય છે કે 
ઇન્જેક્ટેડ તમામ ધ્વાઓ 
સીધી સિસ્ટમમાં જાય છે, 
આનો ઉપયોગ એવી ધ્વાઓ 
માટે થઈ શકે છે જે મૌખિક 
રીતે આપવામાં આવે ત્યારે 
નબળી રીતે શોષાય અથવા 
બિનઅસરકારક હોય. 
કેટલીક ધ્વાઓ, જેમ કે 
ચોક્કસ એન્ટિસાઈકોટિંક્સ, 
લાંબા અભિનયના 
ઇન્ટ્રામસ્ક્યુલર ઇન્જેક્શન 
તરીકે સંચાલિત કરી શકાય છે. ચાલુ [૪/ 
ઇન્ફ્યુઝનનો ઉપયોગ સતત ધ્વા અથવા 
પ્રવાહી પહોંચાડવા માટે થઈ શકે છે. 
ઇન્જેક્શનના ગેરફાયદામાં દર્દી માટે 
સંભવિત પીડા અથવા અગવડતા અને 
વહીવટ માટે એસેપ્ટિક તકનીકોનો ઉપયોગ 
કરીને પ્રશિક્ષિત સ્ટાફની જરૂરિયાતનો 
સમાવેશ થાય છે. 


86040૩0૯૦૫૬ 


દ 


10૩૪0005. 
1તધરતલતાયા 


1ળાઇતા/૦0૦૬ 


# 


1તાઇટઉજળા 


દશનામ સરક્યુલર : 3006-48પ425. 


ચિત્ર 


સંદેશ 


સફળ લોકો અસફળ લોકો 
અન્યની અન્યની 

સફળતાજ_ નિષ્ફળતા જ 

ઈચ્છતા હોય છે. ઈચ્છતા હોય છે. 


ડ0૯૯૬૬ડઃઇા. ઇપડ0૫૦૯૯૬ડડાઃઇ।. 


2.02. 2£૦૩-૬ 
111€]/ પ/તા1દ 116)/ પ/વાપ 
૦૬3૦૬ 1૦ ૦૬૯૬ (૦ 


ડ૫૯૯૬૬૦ *।. 


26 


દશનામ સરક્યુલર : 3006-2825. 


ડક નમો નારાયણ, 


અત્યંત આનંદની લાગણી સાથે આ 
“દશનામ સરક્યુલર' ઈ-મેગેઝીનનો 
જાન્યુઆરી-ર૦રપનો ૩૦મો અંક 
આપની સમક્ષ રજૂ કરીએ છીએ. 
આપના સહકાર બદલ આપ સર્વે 
જ્ઞાતિબંધુઓ, વાચક મિત્રો, લેખક 
બંધુઓ સર્વેનો દિલથી આભાર વ્યકત 
કરૂ છું... 

મને આશા છે કે આ અંક પણ 
આપને જરૂર ગમશે અને ઉપયોગી 
થશે. અગર આપ એવું ઈચ્છતા હો કે 
આ અંક આપણા સમાજના દરેક 
પરિવાર, સભ્ય સુધી પહોંચે, તો આપ 
આપના સગા-સ્નેહીજનો-મિત્રોના 
ગ્રુપમાં પણ જરૂર શેર કરજો. 


“દશનામ સરક્યુલર' ઈ-મેગેઝીનમાં 
સંકલિત કરેલી કેટલીક ઉપયોગી 
માહિતી સોશિયલ મિડીયાના 
માધ્યમથી આપણા સમાજની દરેક 
વ્યકિત, પરિવાર સુધી પહોંચે અને 
ઉપયોગી થાય એવો અમારો આ નમ્ર 
પ્રયાસ છે. આ ઈ-મેગેઝિનનો અંક 
દર અંગ્રેજી મહિનાના પ્રથમ સપ્તાહમાં 
પ્રસિદ્ધ થાય છે. 


27 


“દશનામ સરક્યુલર' ઈ-મેગેઝીનને 
હજુ પણ શ્રેષ્ઠતમ બનાવવા આપના 
સૂચનો આવકાર્ય છે. 


આ અંક માટે આપનો અભિપ્રાય 
અમને વોટ્સએપ, ટેલિગ્રામ અથવા 
ઈ-મેલ પર જરૂર મોકલશો, આપનો 
અભિપ્રાય અમારો ઉત્સાહ વધારશે. 


“દશનામ સરક્યુલર' ઈ-મેગેઝીનના 
આગળના દરેક અંક આપ અમારી 
ટેલિગ્રામ ચેનલ, વોટ્સએપ ગ્રુપ, 
ગુગલ ડ્રાઈવ તેમજ ઈન્ટરનેટ 
આરકાઈવ પરથી દરેક અંક 
વિનામુલ્યે પ્રાપ્ત કરી શકો છો. જેની 
લિંક આ અંકમાં આપેલી છે. 

'દશનામ સરક્યુલર' ઈ-મેગેઝીનના 
અંકો સમાજના લાખો લોકો સુધી 
પહોંચે છે. દરેકના અભિપ્રાય, 
સૂચનો પણ મળે છે. આપનો ખૂબ 
ખૂબ ધન્યવાદ. 

આપના આશીર્વાદ અને સાથ સહકાર 
મળતા રહે એવી અપેક્ષા સહ... 

૩5 નમો નારાયણ... 


- લલિતપુરી આર. ગોસ્વામી 


ઠ્ઃ 
દશનામ 


સરક્યુલર 


માસિક ગુજરાતી ઈ-મેગેઝિન 


દર મહિને અંક પ્રાપ્ત કરવા માટે 
જ ક કા 


૫ વોટ્સએપ ગ્રુપ 701૫ 


ષ્્ઠુ 


"શ ટેલિગ્રામ ચેનલ -01૫4 


ષ્્ઠ 


ગુગલ ડ્રાઈવ ર, 


11૫1૬૨1૫૬1 /તત1૪૦ 
ગુજરાતી ઓડિયો સાથે. કા, 


શત્‌ શત્‌ નમન 


અમારામાં સંસ્કારો અને આવડતોનું સિંચન કરનાર 
અમારાં માતા-પિતાને... 


ણ્મળ્યવધધજણ્સતે “ત પલેભુ ણ્વાવન | 
પત ₹ર્ષજસરેતર્મ્ તે સનોડસ્તવજ્મમિ | । 


ઈ. શુ ટર:- ચ 


પૂ. પિતાશ્રી રામપુરી નારણપુરી ગોસ્વામી * પૂ. માતુશ્રી જમનાબેન રામપુરી ગોસ્વામી 


રબારીકા - જામજોધપુર / સુરત. 


